Sala za Wakristo 


SALA ZA ASUBUHI NA JIONI, 
MISSA TAKATIFU, 


SAKRAMENTI YA TOBA Zic, 


New Edition. 


The Universities Mission to Central Africa. 
ZANZIBAR. 
1940. 


Sala za Asubuhi 


ao Kwa Jina la Baba na Mwana na 
Roho Mtakatifu. Amin. 


Ahidimiwe Utatu Mtakatifu, Mungu 
Mmoja, sasa na siku zote, na hata milele. 


Baba yetu, uliye mbinguni: Jina lako 
takatifu litukuzwe, Ufalme wako uje, 
Mapenzi yako yatimizwe, hapa duniani 
kama huko mbinguni. Utupe leo riziki 
zetu. Utusamehe makosa yetu, kama sisi 
tunavyowasamehe waliotukosa. Usitutie 
majaribuni, lakini utuokoe na maovu. 
Amin. 


Salamu, Mariamu, umejaa neema, 
Bwana yu pamoja nawe; umebarikiwa 
kuliko wanawake wote; na Yesu, uzao 
wa tumbo lako, amebarikiwa. 


Mariamu Mtakatifu, Mama wa Mungu, 
utuombee sisi wenye dhambi, sasa, na saa 
ya kufa kwetu. Amin. 


4 Sala za Asubuhi 
Ukiwa na nafusi, sema, 


Namwamini Mungu Baba Mwenyezi, 
Muumba mbingu na nchi. 

Na Yesu Kristo, Mwana wake pekee, 
Bwana wetu, Aliyechukuliwa mimba kwa 
uweza wa Roho Mtakatifu, Akazaliwa na 
Bikira Mariamu, Akateswa zamani za 
Pontio Pilato, Akasulibiwa, Akafa, Aka- 
zikwa, Akashuka mahali pa wafu; Siku 
ya tatu akafufuka, Akapaa mbinguni, 
Ameketi mkono wa kuume wa Mungu 
Baba Mwenyezi; Kutoka huko atakuja 
kuwahukumu watu wahai na wafu. 

Namwamini Roho Mtakatifu ; Kanisa 
Takatifu, Katholiko; Ushirika wa Wata- 
katifu; Ondoleo la dhambi; Kiyama ya 
mwili, Na uzima wa milele. Amin. 

Sema kila siku, 
Imani. 


Mungu wangu, nakuamini ; nayaamini 
yote uliyonifundisba katika Kanisa lako, 
kwa sababu Wewe u Kweli, huwezi kuni- 
danganya. 


Sala za Asubuhi 5 
Tumaini. 


Mungu wangu, nakutumaini Wewe, ya 
kuwa utanipa neema na utukufu. 


Upendo 

Mungu wangu, nakupenda, nataka nizidi 
kukupenda; nimpende na jirani yangu 
kwa ajili yako. 

Toba 

Mungu wangu, nimesikitika sana kwa 
kuwa nimekukosa. Kwa msaada wako 
nataka nisikukose tena. 

Mungu Roho Mtakatifu, uwemo mo- 
yoni mwangu leo; uniangaze nuru yako; 
unishirikishe nguvu zako; ili kwa msaada 
wako nimshinde Shetani na kumpendeza 
Baba yetu; Kwa Kristo Bwana wetu. 
Amin, 

Bwana Yesu, unishike mkono, nisitende 
dhambi leo. 

Mungu Roho Mtakatifu, uniongoze 
hata nimwone Bwana Yesu uso kwa uso. 

4 Roho za waminifu, kwa rehema ya 
Mungu, wastarehe katika amani. Amin. 


6 Malaika wa Bwana 
MALAIKA WA BWANA 


Husemwa asubuhi, adhuhuri, na jioni. 


Malaika wa Bwana alimhubiri Mari- 
amu: naye akachukua mimba kwa uweza 
wa Roho Mtakatifu. 

Salamu, Mariamu. ete. 
Tazama, mimi mjakazi wa Bwana: na 
iwe kwangu kwa neno lako. 
Salamu, Mariamu. etc. 
Neno alifanyika mwili: akakaa kwetu. 
Salamu, Mariamu. etc. 

V. Utuombee Mama Mtakatifu wa 
Mungu. 

R. Vustahili kupewa ahadi za Kristo. 


Tuombe. 


Bwana, tunakusihi, utupe kwa ukarimu 
neema yako: Ili sisi tuliojua kwa ujumbe 
wa malaika habari ya kutwaa mwili 
kwake Yesu Kristo Mwana wako; kwa 
msalaba na mateso yake tuletwe mpaka 


Furahi, Ee Malkia 7 


utukufu wa ufufuo wake. Kwa Yeye 
Kristo, Bwana wetu. Amin. 

1 Bali, Wakati wa Pasaka sema kama 
hivi:— 

Malkia wa mbingu, furahi. Hale- 
luya. 

Uliyemchukua tumboni. Haleluya. 

Kafufuka kama alivyoahidi. Haleluya. 

Kwa Mungu na utuombee, Haleluya. 

V. Furahi, shangilia, Ee Bikira Mari- 
amu, Haleluya, 

R. Maana hakika Bwana amefufuka. 
Haleluya. 

'Tuombe. 


Ee Mungu, umewafurahisha wanadamu 
wote kwa kufufuka kwake Bwana wetu 
Yesu Kristo Mwana wako: Tunakuomba 
tupewe furaha ya uzima wa milele; tuki- 
saidiwa kwa sala za Bikira Mariainu ali- 
yemzaa. Kwa Yeye, Kristo Bwana wetu. 

Amin, 


Sala za Jioni. 


Yo Kwa Jina la Baba na Mwana na 
Roho Mtakatifu. Amin. 

Baba yetu. 

Salamu, Mariamu. 

Naniwamini. 

Mungu wangu, nakushukuru sana kwa 
kuwa umenilinda leo mchana. Unilinde, 


nakusihi, usiku huu nisitende dhambi, 
Shetani asinidhuru. 


Utukufu. 

Sasa umwombe Roho Mtakatifu aku- 
saidie upate kuyafahamu makosa yako. 

Mungu Roho Mtakatifu, unisaidie 
nipate kuyafahamu makosa yangu yote 
niliyotenda leo. 


Sasa fikiri sana upate kukumbuka ma- 
tendo yako yote tangu ulipoamka asubuhi, 
na Jinsi ulivyokosa leo. Hivi: 

Nimewaza mabaya gani? 

Nimesema mabaya gani? 


Sala za Jioni 9 
. . y 
Nimetenda mabaya gani? 
Nimeacha vipi vilivyonipasa kufanya 
leo? 


, 


Kisha sema: 

Naungama kwa Mwenyezi Mungu, na 
kwa Watakatifu wote, ya kwamba nime- 
kosa sana, kwa mawazo, na maneno, na 
matendo; kwa kosa langu, kosa langu, 
kosa langu baya sana (kapa taja makosa 
yako). Kwa hiyo nawasihi Watakatifu 
wote. waniombee kwa Bwana Mungu 
wetu. 


Mwenyezi Mungu anirehemu, anisa- 
mehe makosa yangu, anifikishe kwenye 
uzima wa milele. Amin. 


Bwana Yesu Kristo, kwa ajili ya dhambi 
zangu uliinyosha mikono yako msalabani: 
univute kwako, ninakusihi, ili nisiingie 
katika dhambi. Unijalie nizitubie dhambi 
zangu kwa moyo, na kujiepusha nazo; 
nizidi kukupenda na kukutii leo na siku 
zote, kwa rehema zako. Amin. 


10 Sala za Jioni 


Baba Mwenyezi, uwabariki wa nyumba 
yangu na wote nilio nao ; uwabariki wazee 


wangu, ndugu zangu...., Jamaa zangu......, 
tTafiki zangu...... Uwaagize Malaika zako 


watakatifu watulinde sote, utuhifadhi 
usiku huu na siku zote. Kwa Kristo 
Bwana wetu. Amin. 

Uwabariki, Baba, Wakristo wote, kila 
mtu kwa haja yake. Uwasaidie walio 
kufani. Kwa Kristo Bwana wetu. Amin. 

Jitakie maombezi ya Mtakatifu wako. 

Fulani Mtakatifu, uniombee. 


4 Roho za waminifu, kwa rehema ya 
Mungu, wastarehe katika amani. Amin. 


Ukijilaza kitandani, sema : 


Mo Kwa Jina la Baba na Mwana na 
Roho Mtakatifu. Amin. 


Bwana Yesu, unishike mkono nisitende 


dhambi. Amin. 


Sala za Mtu na Mkewe. 


Yafaa sala hizi zitangulie ; zikiisha, kila 
mmoja amalize sala zake za siri. Ni wajibu 
wa Mkristo kwwasalisha wa nyumbani 
mwake kila siku. 

ASUBUHI. 

Wote wawili wapige magoti pamoja. 
Kama wapo watoto wapige magoti nao. 

Yu Kwa Jina la Baba na Mwana na 
Roho Mtakatifu. Amin. 

Baba yetu. 

Salamu, Mariamu. 

Namwamini, 

Tuombe. 
Mwenyezi Mungu. Baba yetu. 
Twakushukuru sana kwa kutulinda na. 
hatari zote za usiku huu. 
Za mwili na za roho. 
Na kwa mibaraka yote tunayopewa nawe. 
Utusamehe kila tulilokukosa ; 
Utupe moyo wa toba; 
Kwa Kristo Bwana wetu. Amin. 


ih2 Sala za Mtu na Mkewe 

Mwenyezi Mungu utubariki sisi na nyu- 
mba yetu. 

Uwabariki na jamaa zetu. 

Wasiokujua uwaongoe, 

Waliokosa uwajalie toba. 

Waliofariki uwarehemu. 

Umbariki Askofu wetu, na makasisi wetu. 

Utulinde na dhambi. 

Bwana Yesu, utuvute kwako, 

Sisi tunaokumbuka jeraha zako, 

Tusitende dhambi leo. 

Roho Mtakatifu, utuongoze katika njia 


njema. Amin. 


4 Roho za waminifu, kwa rehema ya 
Mungu, wastarehe katika amani. Amin. 


Sala za Mtu na Mkewe 13 
JIONI. 


Wote wawili wapige magoli pamoja 

Kama wapo watoto wapige magoti nao. 
Kwa Jina la Baba na Mwana na 

Roho Mtakatifu. Amn. 

Baba yetu 

Salamu, Mariamu. 

Namwamini. 

Mwenyezi Mungu twakushukuru kwa. 
rehema zako za mchana huu. 

Utukufu. 
'Pwaungama kwa Mwenyezi Mungu, 
Na kwa Watakatifu wote, 
Ya kwamba tumekosa sana. 
Kwa mawazo, na maneno, na matendo; 
Kwa kosa letu, kosa letu, kosa letu baya 

sana. 
Kwa hiyo twawasihi Watakatifu wote 
Watuombee kwa Bwana Mungu wetu. 


14 Sala za Mtu na Mkewe 


Mwenyezi Mungu aturehemu, atusamehe 
makosa yetu, 

Atufikishe kwenye uzima wa milele. 
Amin, 

Uingie, Bwana, twakusihi, katika nyumba 
hii, 

Uondolee mbali hila zote za adui. 


Malaika zako watakatifu wakae humo 
watulinde katika amani. 


Baraka yako itukalie daima ; 
Kwa Kristo Bwana wetu. Amin, 
EM Roho za waminifu kwa rehema ya 
Mungu wastarehe katika amani. Amin. 
Wajitakie maombezi ya Watakatifu wao, 
Fulani Mtakatifu, utuombee. 
Fulani Mtakatifu, utuombee. 


Missa Takatifu. 


UKIUTAKA USHIRIKA MTAKATIFU. 


Sema sala hizi usiku, kabla hujalala. na 
tena Kanisani kabla ya Missa. 
Mh Kwa Jina la Baba na Mwana na 
Roho Mtakatifu. Amin. 
Baba yetu. 
Salamu, Mariamu. ; 
Mwenyezi Mungu, ninakuja kwako kwa 
sababu umeniita ; 
Ninakuja niitoe sadaka mbele yako: 
Ninakuja nimpokee Kristo, Mwana wako. 
Ninakuomba unipe Roho yako Mtakatifu 
sasa anifanye tayari kumpokea Yesu. 
Mwenyezi Mungu sistahili kumpokea 
Kristo Yesu, Mwili wake na Damu 
yake: 
Maana nimetenda dhambi; mchafu mimi 
machoni pako. 


16 Missa Takatifu 


Ninakuomba unisamehe dhambi zangu 
zote: kwa Kristo Bwana wetu, Amin. 

Bwana Yesu, ninakuja kwako, kwa rehema 
yako. 

Bwana Yesu, unisamehe dhambi zangu 
zote. 

Bwana Yesu, unitakase uchafu wangu. 

Bwana Yesu, unijaze nguvu zako na neema 
zako. 

Uje kwangu, Bwana Yesu, ukae ndani 
yangu. 

Uje kwangu, Bwana Yesu, usiniache tena. 

Uje kwangu, Bwana Yesu, unitawale 
daima. 

Kwa Mwili wako unipe nguvu. 

Kwa Damu yako unisafishe. 

Bwana Yesu, nakupenda. 

Bwana Yesu, nataka nizidi kukupenda. 

Bwana Yesu, ninaomba nikupendeze na 
kukutii hata mwisho. Amin. 


Missa Takatifu 17 
USIPOTAKA KUSHIRIKI. 


Ufikapo Kanisani, sema, 

4 Kwa Jina la Baba na Mwana na , 
Roho Mtakatifu. Amin. 

Mungu wangu, umeniita nije leo kuku- 
tolea sadaka hii. 

Nakushukuru sana. Nisaidie nikutolee 
sadaka hii inipasavyo, kwa heshima na 
shukrani kuu. 

Uikubali sadaka hii kwa utukufu wako: 

Uikubali sadaka hii, nikushukuru kwa 
yote uliyonitendea na kunipa: 

Uikubali sadaka hii, unipe ondoleo la 
dhambi: 

Uikubali sadaka hii, unipatie yote una- 
yoyajua kuwa nayahitaji, kwa roho na kwa 
mwili. 

Uikubali sadaka hii, kwa ajili ya wahai 
na wafu, wapewe masamaha na baraka. 

Unijalie nizidi kujitoa nafsi yangu, roho 
yangu na mwili wangu, kuwa sadaka ya 
kukupendeza. 


18 Missa Takatifu 


Kwa rehema zako umbariki Kasisi ata- 
kayeitoa Missa hii, na watu wote watakao- 
ihudhuria. Amin. 

BA WAA Wa ka WI Wa Wa aa BAA 
KUNYUNYIZIWA MAJI YA BARAKA, 


Simama, Fumba mikono. 


Ant. Unisafishe, Ee Bwana kwa hu- 
sopo, nami nitakuwa safi: unioshe, nami 
nitakuwa mweupe kuliko theluji. WA 

Zab. Unirehemu Ee Mungu : kwa kadiri 
ya fadhili zako. 

Utukufu, 

Ant. Unisafishe, etc. 

V. Re Bwana, utuonyeshe rehema zako. 

R. Utupe wokofu wako. 

V. Ee Bwana, usikie kuomba kwangu. 

R. Kilio changu kikufikie. 

V. Bwana akee nanyi. 

R. Akae na roho yako. 


Tuombe. 


Utusikie, Bwana Mtakatifu, Baba Mwe- 
nyezi, Mungu wa milele: Ukubali ku- 


Missa Takatifu. 19 


mtuma Malaika wako mtakatifu kutoka 
mbinguni awajie wote wakaao nyumbani 
humu; awahifadhi, awaburudishe, awa- 
ponye na kuwalinda. Kwa Kristo Bwana 
wetu. Amin. 


1 Wakati wa Pasaka. 

Ant. Naliona maji yakitoka hekaluni 
upande wa kuume, Haleluya: na wote 
waliofikiwa na maji hayo wakaokoka ; nao 
husema, Haleluya, Haleluya. 

Zab. Mshukuruni Bwana kwa kuwa yu 
mwema: kwa maana fadhili zake ni za 
milele. 

Utukufu. 

Ant. Naliona maji, etc. 


V. Ee Bwana, utuonyeshe rehema zako. 
Haleluya. 


R. Utupe wokofu wako. Haleluya. 

V. Ee Bwana, usikie kuomba kwangu. 
R. Kilio changu kikufikie. 

V. Bwana akae nanyi. 

R. Akae na roho yako. 


20 Missa Takatifu 


Tuombe. 


Utusikie Bwana Mtakatifu, Baba Mwe- 
nyezi, Mungu wa milele: Ukubali ku- 
mtuma Malaika wako mtakatifu kutoka 
mbinguni awajie wote wakaao nyumbani 
humu; awahifadhi, awaburudishe, awa- 
ponye na kuwalinda. Kwa Kristo Bwana 
wetu. Amin. 


MISSA TAKATIFU 


Ukipiga magoti, au kusimama, huna 
kitabu, fumba mikono, fumba macho. Amri 
zifuatazo juu ya kusimama na kupiga 
magoti yafaa wakati wa kuimba Missa. 


Piga magoti. 
| Kasisi aseme 
Ya Kwa Jina la Baba na Mwana na 
Roho Mtakatifu. Amin. 


V. Nitakwenda madhabahuni kwa Mungu. 
R. Kwa Mungu aliye furaha yangu na 
shangwe yaugu, 


Kasisi anajiweka tayari kwa Missa, 


Kasisi anasema Maungamo, 


Missa Takatifu 23 


Zab. 43. 
(Katika Missa ya wafu Zaburi isisemwe). 

1. Unihukumu, Bwana, unitetee kwa 
taifa lisilo haki: uniokoe na mtu wa hila, 
asio haki. 

2. Kwa kuwa Wewe ndiwe Mungu wa 
nguvu zangu; kwa nini umenifukuza : 
kwa nini ninakwenda nikihuzunika, adui 
wakinionea ? 


3. Niletewe nuru yako na kweli yako, 
ziniongoze: zinifikishe kwenye mlima 
wako mtakatifu na hata masikani zako. 


4. Hivyo nitakwenda madhabahuni kwa 
Mungu, kwa Mungu aliye furaha yangu 
na shangwe yangu : ; nitakusifu kwa kinubi, 
Mungu, Mungu wangu. 


5. Ya nini umeinama, roho yangu: na 
kufadhaika ndani yangu ? 

6. Umtumaini Mungu, kwa maana nita- 
kuja kumsifu: aliye afya ya uso wangu 
na Mungu wangu. 


Utukufu. 


24 Missa Takatifu 


V. Nitakwenda madhabahuni kwa Mungu 


R. Kwa Mungu aliye furaha yangu na 
shangwe yangu. 

V. YA Msaada wetu u katika Jina la 
Bwana. 

R. Aliyezifanya mbingu na nchi. 


" 


9| Kasisi aseme 
Naungama kwa Mwenyezi Mungu etc. 
Lo) 


$| Kisha watu wote waseme. 
Mwenyezi Mungu akurehemu, akusa- 
mehe makosa yako, akufikishe kwenye 
uzima wa milele. Amin. k 


| Watu wote waseme. 


Naungama kwa Mwenyezi Mungu, kwa 
Watakatifu wote, na kwako, baba, ya 
kwamba nimekosa sana, kwa mawazo, na 
maneno, na matendo; kwa kosa langu, 
kosa langu, kosa langu baya sana. Kwa 
hiyo nawasihi Watakatifu wote wanio- 
mbee, na wewe, baba, uniombee kwa 
Bwana Mungu wetu. 


Missa Takatifu 25 


$| Kisha Kasisi aseme, 


Mwenyezi Mungu akurehemuni, akusa- 
meheni makosa yenu, akufikisheni kwenye 
uzima wa milele. Amin. 


Bwana Mwenyezi na mwenye rehema 
atujalie masamaha, YA ghofira, na ondoleo 
la dhambi zetu. Amin. 

Urudi, Ee Mungu, utuhuishe. 
Watu wako wakufurahie. 

Ee Bwana utuonyeshe rehema zako. 
Utupe wokofu wako. 

Ee Bwana, usikie kuomba kwangu. 
. Kilio changu kikufikie. 

Bwana akae nanyi. 

. Akae na roho yako. 


SI 


NINI 


” 


Tuombe. 


Mwenyezi Mungu, kwako Wewe mioyo 
yotei wazi, haja zote zimejuliwa, wala 
hakuna la siri usilolijua: Uyasafishe ma- 
wazo ya mioyo yetu kwa kutupuzia Roho 


26 Missa Takatifu 


yako Mtakatifu; ili tukupende hasa, na 
kuliadhimisha Jina lako takatifu kama 
itupasavyo. Kwa Kristo Bwana wetu. 
Amin, 


Simama. 
INTROIT. 
Bwana, uturehemu. (iij) 
Kristo, uturehemu. (iij) 
Bwana, uturehemu. (iij) 


UTUKUFU una Mungu juu, katika 
nchi amani kwa watu aliowaridhia. 'Twa- 
kusifu, twakuhimidi, twakuabudu, twaku- 
tukuza, twakushukuru kwa ajili ya utu- 
kufu wako mkuu, Bwana Mungu, Mfalme 
wa mbinguni, Mungu Baba Mwenyezi. 

Bwana Mwana pekee, Yesu Kristo: 
Bwana Mungu, Mwana Kondoo wa 
Mungu, Mwana wa Baba: Uzichukuaye 
dhambi za ulimwengu, uturehemu. Uzi- 
chukuaye dhambi za ulimwengu, ukubali 
kuomba kwetu. Uketiye mkono wa kuume 
wa Mungu Baba, uturehemu, 


Kasisi anasoma Waraka, 


Kasisi anasoma Injili, 


Missa Takatifu 29 


Kwa kuwa ndiwe uliye peke yako Mta- 
katifu; ndiwe peke yako Bwana; ndiwe 
peke yako uliye juu, Yesu Kristo, pamoja 
na 4 Roho Mtakatifu, katika utukufu 
wake Mungu Baba. Amin. 


Simama vile vile, 
V. Bwana akae nanyi. 
R. Akae na roho yako. 
Askofu aseme, 

V. Amani kwenu. 

R. |kae na roho yako). 
Tuombe. 
SALA. 

Keti. 
SOMO. 

R. Tumshukuru Mungu (isumbwe). 
Simama. 
GRADUALE. 

V. Bwana akae nanyi. 
R. Akae na roho yako. 


30 Missa Takatifu 
V. Sehemu ya Injili takatifu, kama 
ilivyoandikwa na N. Mtakatifu. 
Umwonapo Kasisi anajitia msalaba pa- 
jini, sema moyoni mwako. 


Bwana HA unibariki : Bwana awe KA mo- 
yoni mwangu na midomoni $4 mwangu. 
Amin. 


Kisha itika, 
R. Atukuzwe Bwana. 
INJILI. 
R. Asifiwe Kristo. (Zsemwe tu). 
Keti. 
HOTUBA. 
Simama. 
Kuwaruhusu wasio na amani. 
Wanafunzi mwombeni Bwana. 


Sisi tuaminio tuwaombee Wanafunzi 
wote wa Kanisa Katholiko. 
V. Ee Bwana, uwafundishe elimu ya haki. 
R. Bwana, uwarehemu. 


AAA AAA 


Missa Takatifu 31 


V. Uwafunulie Injili ya kweli. 

R. Bwana, uwarehemu. 

V. Uwaunganishe na Kanisa lako 'Taka- 
tifu, Katholiko, A postoliko. 

R. Bwana, uwarehemu. 

V. Ee Bwana uwalinde na mabaya yote. 

R. Bwana, uwarehemu. 


Tuombe. 


Bwana, Mungu wetu, uliyempeleka 
Mwana wako pekee, Yesu Kristo, awe 
wokofu wa wanadamu wote: 'VFunaku- 
omba uwaangalie watumishi wako, wana- 
funzi wake, uwape Ubatizo Utakatifu kwa 
wakati wako; ili hawa, pamoja na sisi, 
walitukuze Jina lako takatifu la Baba na 
Mwana na Roho Mtakatifu, sasa na siku 
zote na hata milele na milele. Amin. 


Wanafunzi wa Kristo, nendeni zenu. 
Wenye kitubio cha Kanisa, ombeni. 


Sisi nasi tuwaombee hawa ndugu zetu 
wenye kitubio, 


32 Missa Takatifu 


Tuombe. 


Mungu Mwenyezi wa milele, Baba wa 
mbinguni : 'Tunakuomba uwatazame watu 
hawa wanaokurudia, kama yule mwana 
mpotevu alivyomrudia baba yake, akaku- 
baliwa naye kwa kuwa alitubu : uwakubali, 
uwarudishe katika Kanisa lako takatifu, 
wenye hali ya sifa na heshima. Kwa Kristo 
Bwana wetu. Amin. 


Wenye kitubio cha Kanisa, nendeni 
zenu. 


NAMWAMINI Mungu mmoja, Baba 
Mwenyezi, Muumba mbingu na nchi, Na 
vitu vyote vinavyoonekana na visivyo- 
onekana. 


Na Bwana mmoja Yesu Kristo, Mwana 
pekee wa Mungu, Mwana wa azali wa 
Baba. Yu Mungu anatoka katika Mungu, 
Yu Nuru anatoka katika Nuru, Yu 
Mungu kweli" anatoka katika Mungu 
kweli, Mwana wa azali asiyeumbwa, 


Missa Takatifu 33 


Mwenye Uungu mmoja na Baba, Kwa 
Yeye huyu vitu vyote vyaliumbwa. Ali- 
yeshuka kutoka mbinguni, kwa ajili yetu 
wanadamu, na kwa wokofu wetu. (Piga 
magoti) Akatwaa mwili kwa uweza wa Roho 
Mtakatifu katika Bikira Mariamu, Akawa 
mwana Adamu, (Simama). Akasulibiwa 
kwa ajili yetu, zamani za Pontio Pilato. 
Aliteswa, akazikwa. Siku ya tatu akafu- 
fuka kama yanenavyo Maandiko mataka- 
tifu, Akapaa mbinguni, Ameketi mkono 
wa kuume wa Baba. Naye atakuja tena 
kwa utukufu kuwahukumu watu wahai 
na wafu; Na milki yake haina mwisho. 


Namwamini Roho Mtakatifu, Bwana, 
Mtoa uzima, Atokaye katika Baba na 
Mwana, Anayeabudiwa na kutukuzwa 
pamoja na Baba na Mwana, Aliyenena 
kwa vinywa vya Manabii. Naamini Kanisa 
Moja, Takatifu, Katholiko, na Apostoliko. 
Nakiri Ubatizo Mmoja wa kuondolea 
dhambi. Natazamia Kiyama ya wafu, na 
MY Uzima wa ulimwengu ujao. Amin; 


34 Missa Takatifu 


V. Bwana akae nanyi. 
R. Akae na roho yako. 


OFFERTORIO. 


Toa Sadaka zako mfukoni. 
(Kasisi anasema kwa siri) 


Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi, wa milele, 
uikubali sadaka hii safi, ambayo mimi mtumishi 
wako, nisiyestahili, ninakutolea, Ke Mungu wangu 
uliye hai, wa kweli, kwa ajili ya dhambi na makosa 
, yetu yasiyohesabika ; na kwa ajili ya wote wanao- 
hudhuria, na kwa ajili ya Wakristo waminifu wote, 
wahai na wafu; itupatie wokofu, na mwisho wake, 
uzima wa milele, Amin. 


Mungu uliuumba utu wetu mtakatifu kwa jiosi ya 
ajabu, ukaufanya upya kwa ajabu izidiyo ; utujalie, 
kwa njia ya siri hii ya maji na divai, tushirikishwe 
Uungu wake asiyekataa kuushiriki utu wetu, Yesu 
Kristo Mwana wako, Bwana wetu: Aishiye na 
kumiliki pamoja nawe, katika umoja wa Roho 
Mtakatifu, Mungu, daima, milele na milele. Amin. 


Tunakutolea, Bwana, kikombe hiki cha wokofu 
tukikuomba, kwa rehema yako, kipandishwe mbele 
yako mbinguni, kiwe na kibali machoni pako, kwa 
ajili ya wokofu wetu sisi na wa ulimwengu pia. Amin, 


Offertorio. 


Kasisi ananawa mikono yake. 


Missa Takatifu ( 37 


Tukinyenyekea kwako, Baba na kuleta majuto ya 
moyoni, tukubaliwe nawe: sadaka yetu itolewe vizuri 
leo mbele yako, ili ikupendeze Wewe, Bwana 
Mungu. 

Mungu Mwenyezi wa milele, ututakasaye uje: 

> p, , 


uibariki sadoka hii iliyowekwa tayari kwa utukufu wa 
Jina lako. 


| Kasisi anaponawa asoma Zaburi) 

Utatu Mtakatifu, uikubali sadaka hii tuitoayo 
kwako, tukimkumbuka Bwana wetu Yesu Kristo, 
alivyoteswa na kufufuka va kupaa mbinguni: nasi 
tunakuomba Watakatifu wako walioko mbinguni 
watuombee sisi tuwakumbukao hapa danniani. Kwa 
Kristo Bwana wetu. Amin, 


Piga magoti. 
Kasisi aseme kwa sauti kubwa. 


Ombeni, ndugu, sadaka yangu na yenu 
iwe na kibali kwa Mungu, Baba Mwe- 
nyezi. 


R. Bwana aikubali hii sadaka mikononi 
mwako, kwa sifa na utukufu wa Jina lake, 
kwa faida yetu, na kwa faida ya Kanisa 
lake Takatifu pia. (Kasisi aseme, Amin.) 


38 Missa Takatifu 


Hufuata Sala za Siri, Zikiisha Kasist 


apaaze sauti, Aseme, AU kuimba, 
Daima, milele na milele. 
R., Amin. 
V. Bwana akae nanyi 
R. Akae na roho yako. 
V. Inueni mioyo. 
R. 'Twalinua kwa Bwana. 
V. Na tumshukuru Bwana Mungu 
wetu. 
R. Ina haki, tena ni wajibu. 


Ndiyo wajibu wetu, ina haki, tena ya 


faradhi kwetu, kila wakati na kila mahali, 


tukushukuru Bwana Mtakatifu, Baba 
Mwenyezi, Mungu wa milele.” 


# Zkiwa ni Siku Kun kubwa, maneno yafuatayo 


hubadilika. 

Kwa Kristo Bwana wetu. 

Kwa yeye, sisi nasi, pamoja na Malaika 
na Malaika wakuu, na jeshi la mbinguni 
lote pia, twakutukuza na kuliadhimisha 
Jina lako tukufu; tukikusifu daima 
tukisema, 

Mtakatifu......... (Taz. uk 40). 


Missa Takatifu 39 


1 Dibaji ya Siku Kuu ya Utatu na Siku 
za Bwana zisizowekewa Dibaji. 


Ndiyo wajibu wetu, ina haki, tena ya 
faradhi kwetu, kila wakati na kila mahali, 
tukushukuru, Bwana Mktakatifu, Baba 
Mwenyezi, Mungu wa milele. 


Wewe, pamoja na Mwana wako pekee 
na Roho Mtakatifu, U Mungu mmoja, 
Bwana mmoja : umoja wako si mithili ya 
nafsi iliyo moja, bali ni Utatu wa Uungu 
mmoja. Kwa maana yote tuyaaminio juu 
ya utukufu wako tuliofunuliwa, ndiyo 
tuyaonayo juu ya Mwana wako, na juu ya 
Roho Mtakatifu, tusitie tofauti wala 
kupambanua. Hata tuukiripo Uungu wa 
kweli, wa milele, huabudika tofauti za 
nafsi, na umoja wa Uungu, na utukufu 
sawa sawa. 


Ndizo waziabuduzo Malaika na Malaika 
Wakuu, Makerubi nao, na Maserafi, ambao 
kila siku, kwa sauti moja, wanakuimbia, 
hawaachi, wakisema. 


40 Missa Takatifu 


MA KATIFU, Mtakatifu, Mtakatifu, 

Bwana Mungu wa majeshi, mbingu 
na nchi zimejaa utukufu wako: Utukufu 
una Wewe Bwana uliye juu. 


PH Ndiye mbarikiwa ajaye kwa Jina la 
Bwana. Hosana uliye juu. 


Simama. Pumba mikono; 


Sala ya Kanuni. 
M wenyezi Mungu wa milele, tunaku- 
sihi uzipokee sadaka hizi zetu, 
pamoja na sala zetu. 


Tunakuomba ulipulizie Kanisa lako 
Katholiko roho ya kweli na ya kupatana. 


> 


Mtakatifu, 


Mtakatifu 


Mtakatifu, 


42 Missa Takatifu 
Ukumbusho wa Wahai. 


Umlinde Mfalme wetu, N.; utujalie tu- 


tawaliwe chini yake kama vile upendavyo 


Wewe. 


Baba wa mbinguni, umbariki Askofu 
wetu VN.; uwabariki na Maaskofu wote, 
na wote wachungao roho za watu, wali- 
hubiri neno lako kwa mafundisho yao na 
kwa mwenendo wao safi. 

Uwape neema watu wako wote, waku- 
tumikie kwa kweli siku zao zote. 

Tena uwasaidie walio na taabu, huzuni, 
ugonjwa, au haja nyingineyo yote, hasa 
N. na N. 


pai ki kaa waka 
VDunakuomba utubariki na sisi tuliopo 


hapa, tunafanya ukumbusho wa kufa kutu- 
kufu kwa Mwana wako, Kristo Bwana 
wetu. Amin. 


Ukumbusho wa Watakatifu. 


Nasi tunakushukuru sana kwa kuwa 
umetuonyesha uweza wa neema yako 
katika Watakatifu wako wote; zaidi katika 
Mariamu Bikira mbarikiwa mtukufu, 


Missa Takatifu 43. 


Mama wa Mwana wako Yesu Kristo, 
Bwana wetu na Mungu wetu; na katika 
Babu Watakatifu. katika Manabii, Mi- 
tume na Mashahidi. 

Tunakuomba, Bwana, tuwafuatishe 
hawo, imani yao na utii wao, kwa Kristo 
Bwana wetu. Amin. 


Ukumbusho wa Wafu. 

Tena Bwana, tunawatakia rehema watu- 
mishi wako wote waliofariki dunia katika 
imani; hasa N. na N.; uwajalie, tuna- 
kusihi, rehema yako na amani ya milele, 
ukawafikishe pamoja na sisi, siku ya 
kiyama, kunako utukufu wa Mwana wako. 

Utujalie haya, Baba, kwa ajili yake 
Yeye, Yesu Kristo, Msuluhisha na Mwo- 
mbezi wetu. Amin. 


Ukumbusho wa Kufa kwa Bwana. 

Ee Mungu, Baba wa mbinguni. kwa 
wema na huruma zako ulitupa Mwana 
wako pekee, Yesu Kristo, afe katika 
msalaba kwa ukombozi wetu, naye alijitoa 
nafsi yake kuwa sadaka isiyo mfano, awe: 


44 Missa Takatifu 


dhabihu timilifu, sadaka kamili, na kafara 
ya kutosha, kwa ajili ya dhambi za uli- 
mwengu wote. Piga Magoti. Ameli- 
amuru kumbukumbu la kufa kwake kwa 
thamani, na, katika Injili yake takatifu, 
ametuusia tulifulize daima hata atakapo- 
rudi. 


Kuutaka Uweza wa Roho Mt. 


Utusikie, tunakuomba, Ee Baba wa 
rehema, uvibariki viumbe hivi vyako, 
mkate na divai, na kuvitakasa kwa Roho 
yako Mtakatifu na kwa Neno lako, viwe 
kwetu Mwili wa thamani wa Mwana wako 
Yesu Kristo, na Damu yake. 


Kufanya Wakf. 

Yeye usiku ule ule aliotolewa alitwaa 
mkate, akainua macho yake kwako, 
Mungu Baba Mwenyezi, akashukuru, 
akaubariki, akaumega, akawapa wanafunzi 
wake, akisema, Twaeni. mle, Huu ndio 
MWILI WANGU ULIOTOLEWA KWA AJILI 
YENU. Fanyeni hivi kwa ukumbusho 
wangu. 


Kuweka Wakfu Mkate 


Missa Takatifu 47 


Na vivi hivi baada ya kula, akakitwaa 
kikombe, akashukuru, akakibariki, aka- 
wapa wanafunzi wake, akisema, Nyweeni 
nyote hiki; kwa maana Hii NDIYO DAMU 
YANGU YA AGANO JIPYA, IMWAGIKAYO KWA 
AJILI YENU NA KWA WATU WENGI ILI IWE 
ONDOLEO LA DHAMBI. YKanyeni hivi, kila 
mtakapokunywa, kwa ukumbusho wangu. 
Amin. 


Kuitaja Sadaka. 


Kwa hiyo, Ee Bwana, Baba wa mbi- 
nguni, sisi watumishi wako tunatoa Sadaka 
kwako, uliye peke yako Mtukufu, ndiyo 
vitu vyako ulivyotupa, Sadaka hii safi, 
Sadaka takatifu, Sadaka isiyo mawaa, 
Mkate wa uzima wa milele, na Kikombe 
cha wokofu wa daima ;. tukikukumbuka 
Kuteswa kutakatifu kwa huyu, Kristo, 
Mwana wako Bwana wetu, na Kufufuka 
kwake kwa uweza, na Kupaa kwake kutu- 


kufu; na kukushukuru kwa mema yote 


kuliyotupatia. Amin. 


48 Missa Takatifu 
Kuliombea Kanisa zima. 


Tunakuomba, Baba uliye mwema, uiku 
bali Sadaka hii yetu ikutukuzayo na kuku- 
shukuru ; utujalie sisi, pamoja na Kanisa 
lako pia, masamaha ya dhambi zetu, na 
mema yote yaliyopatikana kwa mateso ya 
Mwana wako mpendwa. 

Kuwaombea Washiriki. 

Nasi, Ke, Bwana, tunajitoa sadaka 
kwako, nafsi zetu, roho zetu, na miili yetu. 
Tunakuomba ye yote atakayevipokea vita- 
katifu hivi aushiriki vema Mwili wa 
thamani wa Mwana wako Yesu Kristo na 
Damu yake, ajazwe neema na baraka yako 
ya mbinguni, na kufanywa mwili mmoja 
naye. Amin. 

Sisi na Kristo. 

Nasi tusiostahili tunakuomba, Ee Baba, 
uamuru Sadaka hii yetu ichukuliwe na 
Malaika wako mtakatifu, pamoja na sala 
zetu, kunako madhabahu ya juu, mbele 
yako Mungu uliye Mtukufu, kwa Kristo 
Bwana wetu. 


NMissa Takatifu 49 


Kwa Yeye, pamoja na Yeye, na ndani 
yake Yeye, iwe kwako Mungu Baba 
Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mta- 
katifu, heshima yote na utukufu, daima 
milele na milele. Amin. ” ; 


Tuombe. 
Simama. Fumba mikono. 

Kama vile Mwokozi wetu Kristo ali- 
vyotuagiza, akatufundisha, tunathubutu 
kusema, 

Baba yetu, uliye mbinguni: Jina lako 
takatifu litukuzwe, Ufalme wako uje 
y . . . ” 
Mapenzi yako yatimizwe, hapa duniani 
kama huko mbinguni. Utupe leo riziki 

7 
zetu. Utusamehe makosa yetu, kama sisi 
tunavyowasamehe waliotukosa.. Usitutie 
majaribuni, lakini utuokoe na maovu. 
Amin. 
Piga magoti. 


Utuokoe, tunakuomba, Ee Bwana, na 
maovu yote. Ukubali maombezi atuo- 
mbeayo Mariamu Bikira wa daima 

> 


50 Missa Takatifu 


Mama wa Mungu, pamoja na mitume 
wako wabarikiwa, na Watakatifu wako 
wote; utupe amani siku zetu ; utusaidie 
kwa rehema zako, tukae mbali na dhambi 
siku zote, wala tusifadhaike kwa neno 
lolote. Kwa Yeye, Bwana wetu, Yesu 
Kristo, Mwana wako; Aishiye na kumiliki 
pamoja nawe, katika umoja wa Roho 
Mtakatifu, Mungu, 


V. Daima, milele na milele. - 

R. Amin. 

V. Amani ya Bwana ikae nanyi daima. 
R. |kae na roho yako, 


(Kasisi aseme kwa sir2). 


Kristo ametolewa kwa ajili yetu, Mwana Kondoo 
wetu wa Pasaka, tokea alipozichukua dhambi zetu 
mwilini mwake katika Msalaba; kwa kuwa Yeye 
ndiye Mwana Kondoo wa Mungu, azichukuaye 
dhambi za ulimwengu; kwa hiyo tuishiriki karamu 
ya Bwana kwa mioyo safi, yenye furaha. 


Missa Takatifu, 51 
Mwana Kondoo wa Mungu, uzichukuaye 
dhambi za ulimwengu, Uturehemu. 


Mwana Kondoo wa Mungu, uzichukuaye 
dhambi za ulimwengu, Uturehemu. 


Mwana Kondoo wa Mungu, uzichukuaye 
dhambi za ulimwengu, Utupe amani 
yako. 


Katika Missa ya Wafu, 


Mwana Kondoo wa Mungu, uzichukuaye 
dhambi za ulimwengu, Uwape raha. 


Mwana Kondoo wa Mungu, uzichukuaye 
dhambi za ulimwengu, Uwape raha. 


Mwana Kondoo wa Mungu, uzichukuaye 


dhambi za ulimwengu, Uwape raha ya 


milele 


Katika kurasa 52 hata 59 zifuatazo, 
52, 54, 56, 58, zinahusu watakao kushiriki : 
53, 55, 59, zinahusu wasiotaka kushiriki. 


52 


UKITAKA KUSHIRIKI 


Missa Takatifu. 

Ukusha imba Mwana Kondoo, au 
Kasisi akiisoma, sema moyoni sala 
hizi kabla hujaenda madhabahuni : 

Bwana Yesu, ninakuomba uje 
kwangu, unisafishe. 

Bwana Yesu, uje kwangu, uni- 
ponye roho yangu. 

Bwana Yesu, uje kwangu, unipe 
nguvu zako. ; 

Bwana Yesu, nakupenda. Uje 
kwangu, ukae ndani yangu. 

Yesu, Bwana wangu na Mungu 
wangu, uje kwangu; ukae ndani 
yangu. 

Sema pamoja na wenzako. 

Bwana. sistahili kuikaribia hii 
meza yako. Ninakuomba unijalie 
niile Nyama ya Mwana wako mpe- 
ndwa Yesu Kristo, na kuinywa 
Damu yako, ili mwili wangu wenye 
dhambi usafishwe kwa Mwili wake, 
na roho yangu kwa Damu yake ya 


thamani. Kwa Yeye, Kristo Bwana. 


wetu. Amin, 


USIPOTAKA KUSHIRIKI 


Missa Takatifu. 53 


(1) Baada ya kuimbwa, au kuso- 
mwa, Mwana Kondoo, sema, mara 
mbili tatu. moyoni. 

Bwana Yesu, Mungu wangu, 
Mwokozi wangu, nakupenda: uni- 
jalie nizidi kukupenda. 

Bwana Yesu, Mungu wangu, 
Mfalme wangu, nakuamini : uni- 
jalie nizidi kukuamini. 

Bwana Yesu, Mungu wangu, 
Bwana wangu, ninajiweka kwako 
unijalie nikutii hata kufa. 

Bwana Yesu, sikupokei leo katika 
Sakramenti, lakini uje, ukae ndani 
yangu. 

Uje, Bwana Yesu, ukae ndani 
yangu. 

(2) Washiriki wasemapo sala yao 
na kuungama, usiwasikulize. Bali, 
sema sala hii. 

Mungu Baba, uikubali Sadaka hii 

yangu, Sadaka ya Mwana wako 
Yesu Kristo, Bwana wangu na 
Mwokozi wangu. 


54 


UKITAKA KUSHIRIKI 


Missa Takatifu. 


Naungama kwa Mwenyezi Mungu, 
kwa. Watakatifu wote, na kwako, 
baba, ya kwamba nimekosa sana, 
kwa mawazo, na maneno, na mate- 
ndo; kwa kosa langu, kosa langu, 
kosa langu baya sana. Kwa hiyo 
nawasihi Watakatifu wote wani- 
ombee, na wewe, baba, uniombee 
kwa Bwana Mungu wetu. 

Kasisi atakujibu : wewe umsikilize 
vema. 

Mwenyezi Mungu akurehemuni, 
akusameheni makosa yenu, akufiki- 
sheni kwenye uzima wa milele. Amin. 

Bwana Mwenyezi na mwenye 
rehema akujalieni masamaha, 4 
ghofira. na ondoleo la dhambi zenu. 
Amin. 

Huyu ndiye Mwana Kondoo wa 
Mungu, azichukuaye dhambi za uli- 
mwengu. 

Bwana, si stahili yangu Wewe 
uingie chini ya dari yangu; lakini 
sema neno tu, naroho yangu itapona 


USIPOTAKA KUSHIRIKI 


Missa Takatifu. 55 


Nakupa Sadaka hii, ikupendeze. 

Nakupa Sadaka hii, ikutukuze. 

Nakupa Sadaka hii, mipatie haja 
zangu za haki. 

Baba, kwa ajili yake, unibariki 
roho na mwili. 

Unijalie nifanye mapenzi yako. 
uwabariki wote wa nyumbani 
mwangu. 

Uwabariki jamaa zangu na rafiki 
zangu. 

Umbariki askofu wangu. 

Uwabariki Makasisi wangu na 
walimu wangu. 

Uwabariki watu wote wa Kanisa 
lako. ; 

Utubishe wenye dhambi. 

Uvute wasio wakristo. 

Ufanye imara walio waaminifu. 

Ufundishe wanafunzi na wasikiaji. 

Uulete ufalme wako duniani. 

Uwape amani waliofariki katika 
dunia. 

Baba: unisikie, kwa ajili ya Sadaka 


56 


UKITAKA KUSHIRIKI 


Missa Takatifu. 


Wewe jibu pamoja na wenzako, 
Bwana, si stahili yangu Wewe 
uingie chini ya dari yangu; lakini 
sema neno tu, naroho yangu itapona 
Kasisi atajibu, wewe umsikilize vema. 
Bwana, si stahili yangu Wewe 
uingie chini ya dari yangu ; lakin. 
sema nenotu, naroho yangu itapona 
Mwili wa Bwana wetu Yesr 
Kristo ukulinde, mwili na roho 
hata uzima wa milele. 
Damu ya Bwana wetu Yesr 
Kristo ikulinde, mwili na roho, hata 
uzima wa milele. 


Kama washiriki ni wengi, zika- 
imbwe nyimbo, usiimbe wewe wakati , 
wote mpaka kwenda madhabahuni 
Bali uache kuimba mapema, sema 
tena zile sala ulizozisema kwanza: 
Bwana Yesu, ninakuomba, Uje 
kwangu, unisatishe. 
Bwana Yesu, Uje kwangu, unipo- 


Kasisi anashirikisha watu, 


58 


UKITAKA KUSHIRIKI 


Missa Takatifu, 


nye roho yangu. 

Bwana Yesu, uje kwangu unipe 
nguvu zako. 

Bwana Yesu, nakupenda. Uje 
kwangu, ukae ndani yangu. 

Yesu, Bwana wangu na Mungu 
wangu, uje kwangu ukae ndani 
yangu. 


AA AAA MA MA $AAIE$E$A—AE$AE$AaE$$$aE$aa—a—EAEAeEAENM“——. 
Baada ya kushiriki ukusha fika 


mahali pako, sema sala hizi moyoni, 
hata mara mbili tatu. 

Bwana Yesu, Mungu wangu, 
ninakushukuru. j 

Bwana Yesu, usiniache tena. 

Bwana Yesu, unipe nguvu zako, 

Bwana Yesu, unishike mkono ni- 
sitende dhambi. 

Yesu, Wewe ni Bwana wangu na 
Mungu wangu, nakupenda. Usini- 
ache tena. 

Kama una nafasi sema Sala za 
kushukuru, uk. 64 wakati washiri- 
kipo wengine, hata Kasisi awe tayari 
kuendelea kusoma Sala za Missa. 


USIPOTAKA KUSHIRIKI 


Missa Takatifu. 59 


hii ya Mwili na Damu ya Bwana 
Yesu. 

(1) Ikiwa uimbo unaimbwa, na 
wewe bado hujamaliza sala hizo uzi- 
malize baada ya uimbo. 

Tena kama una nafasi, kabla 
Kasisi hajawa tayari kuendelea ku- 
sema Missa, sema sala hizi, hata 
mara mbili tatu. 

Ee Mungu, Baba, Mwana, Roho 
Mtakatifu, unitazame, mtoto wako. 

Nimekuamini: niwe mwaminifu 
hata kufa. 

Nimekutumaini: kwa kuwa u 
Baba yangu. 

Nakupenda : kwa kuwa Wewe ni 
Mungu wangu na Mwokozi wangu. 

Nimetubu : nimesikitika kwa kuwa 
nimekukosa. 

Sikukosi tena : unijalie nikupe- 
ndeze hata mwisho. 

Mungu, Baba, Mwana, Roho 
Mtakatifu, unisikie. Kwa Kristo 
Bwana wetu. Amin. 


60 Missa Takatifu. 
(Kasisi aseme kwa siri). 


Utujalie Bwana, tukipokee kwa nia safi tulicho- 
pewa, kinywani; karama hii tupewayo duniani 
ituponye hata milele na milele, 


Mwili wako nilioupokea, na Damu yako niliyo- 
inywa, iambatane nami, Bwana. Unijalie yasisalie 
mawaa ya dhambi kwangu, niliyesafika kwa siri 
zako takatifu, safi. Uishiye na kumiliki milele 
wa milele. Amin. 


AYA YA USHIRIKA: 
Simama. 
V”. Bwana akae nanyi. 
R. Akae na roho yako. 
'Tuombe. 
SALA, ZA MWISHO. 
V.. Bwana akae nanyi. 
R. Akae na roho yako. 
V. Nendeni zenu, kwa amani. 
R. 'Dumshukuru Mungu. 
Au, 


V. 'Pumhimidi Bwana. 
PR. Tumshukuru Mungu. 


Kasisi anawabariki watu, 


kasisi anasoma Injili ya mwisho. 


Missa Takatifu 63 


Au katika Missa ya Wafu. 
V. Wastarehe katika amani. 
RA: 


(Kasisi aseme kwa siri). 

Ee Utatu Mtakatifu, upende kuikubali ibada 
yetu: utujalie kwa rehema yako Sadaka hii tuli- 
yoitoa sisi tusiostahili, mbele zako Wewe uliye 
Mtukufu, itufalie sisi na wote tuliowatolea. Kwa 
Kristo Bwana wetu. Amin. 


(Askofu aseme kabla ya baraka. 
V. Jina la Bwana lihimidiwe. 
R. Tangu leo na hata milele. 
V. Msaada wetu u katika Jina la Bwana. 
R. Aliyezifanya mbingu na nchi. | 


BARAKA 


V. Bwana akae nanyi. 

R. Akae na roho yako. 

oo Mwanzo wa Injili takatifu kama 
ilivyoandikwa na Yohana Mt. 

R. Atukuzwe Bwana. 


INJILI YA KAWAIDA 
R. Tumshukuru Mungu. 


64. Missa Takatifu 


SALA ZA KUSHUKURU 


Mwenyezi Mungu, Baba yetu wa mbi- 
nguni, nakushukuru. 

Nakushukuru kwa kuwa ulimleta Kristo 
duniani. 

Nakushukuru kwa kufa kwake na kwa 
kufufuka kwake. 

Nakushukuru kwa kuwa yumo katika 
Sakramenti hii; na kwa kuwa amekuja 
kwangu leo. 

Nakushukuru kwa sababu umenipa 
ruhusa ya kumpokea. 

Nakuomba umtazame Kristo, Mwana 
wako; kwaajili yake utukubali; utusa- 
mehe utubariki sisi na jamaa zetu. 

Nakuomba uwabariki Wakristo wote, 
kila mtu kwa haja yake. Ulibariki Kanisa, 
lizidi kutakasika. Uwaongoe watu wasio 
wakristo. U wastareheshe waliofariki dunia 
katika imani ya Kikristo. 

Bwana Yesu, nakushukuru kwa kuwa 
umo moyoni mwangu. 


Missa Takatifu 65 


Bwana Yesu, nakushukuru kwa kuwa 
umenisamehe; na kunihurumia. 

Bwana Yesu nakushukuru kwa moyo 
wangu wote. 

Bwana Yesu, nakuomba usiniache. 
Unijaze nguvu zako. Unishike mkono, 
nisianguke. 

Bwana Yesu, nitakufuata tangu leo. 
Amri zako zote nitazishika. Hatari za 
dhambi  mnitaziepuka. Nataka nikutii 
mpaka kufa. 

Bwana Yesu, ukae ndani yangu, unijalie 
nikukumbuke vema. Ukae nami kila 
wakati. 

Nikutegemee Wewe peke yako. 

Mungu Roho Mtakatifu, : unikubali, 
unitawale. 

Mungu Roho, nakutolea nafsi yangu, 
kuwa sadaka kwako. 

Mungu Roho, nakupa mawazo yangu 
yote, nisiwaze mabaya tena. 

Nakupa na ulimi wangu, nisiseme 
mabaya wala kutukana, 


66 Missa Takatifu 


Nakupa na mwili wangu wote, nisifanye 
mabaya wala kulewa. 

Mungu Roho, unikubali, unitakase; 
unipe nguvu za kushinda adui zangu zote; 
kwa Kristo Bwana wetu. Amin. 

Baba yetu. 

Salamu, Mariamu. 


ROHO YA KRISTO. 
Roho ya Kristo initakase. 
Mwili wa Kristo uniponye. 
Damu ya Kristo inifurahishe. 
Maji ya ubavu wa Kristo yanioshe. 
Mateso ya Kristo yanifariji. 
Yesu mwema, unisikie. 
Ndani ya jeraha zako unifiche. 
Usiniache nitengane nawe. 
Na yule adui mwovu unilinde. 
Saa ya kufa kwangu uniite. 
Unijambie nije kwako. 
Nikusifu pamoja na Watakatifu wako. 
Milele na milele. Amin. K 


Missa Takatifu 67 


MWENYEZI MUNGU AHIMIDIWE. 


Mwenyezi Mungu ahimidiwe. 
Jina lake takatifu lihimidiwe. 


Yesu Kristo, Mungu kweli na Mwana- 
damu kweli, ahimidiwe. 


Jina takatifu la Yesu lihimidiwe. 
Moyo wake mtakatifu uhimidiwe, 


Yesu Kristo, alicemo katika Sakramenti 
Takatifu, ahimidiwe. 


Roho Mtakatifu, Mfariji, ahimidiwe. 
Mama wa Mungu, Mariamu Mtakatifu, 
asifiwe. 
Jina la Mariamu, Bikira na Mama, 
lisifiwe. 
Ahimidiwe Mungu kwa ajili ya Malaika 
zake na Watakatifu. wake. Amin, 


Sakramenti ya Toba. 


Kuungama dhambi zetu, maana yake 
nini? Faida yake nini? 

Siyo kupata ruhusa ya Ushirika Mt. 

Siyo desturi ya dini tu. Hasha! 


Kuungama dhambi ndiyo kuomba radhi 
kwa Mwenyezi Mungu, kwa uradhi aliou- 
fanya Bwana Kristo msalabani. 


(1) WEWE HUTAKI KUOMBA RADHI ? 


Huna hata dhambi? Huna hata kosa? 
Unayo dhambi. Unalo kosa. 

Basi ukifa je! na dhambi bado hujazi- 
ungama, utakuwaje ? 

Wadhani Mungu husahau dhambi tusi- 
zotubia? Hazisahau. 

Dhambi usizotubia utazikuta kitini pa 
hukumu ya Mungu, zikakushinda. 

Hapana budi una haja kubwa ya 
kuomba radhi kwa Mungu kila wakati. 


Sakramenti ya Toba 69; 
(2) UTAUNGAMA NINI BASI ? 


Utaungama kila kosa usilotaka kulisikia 
saa ya kufa kwako, wala siku ya kuhu- 
kumiwa. 

Ukificha kosa lako unaongeza kosa juu 
ya kosa. 

(3) JINSI YA KUUNGAMA KWAKO 

Ungama kila kosa 

kwa jina lake, 

kwa namna yake, 

kwa mara zake. 
Kama hivi:— 

Ikiwa umeiba, usiungame “ Nimeiba ” 
tu. La! sema hivi:— 

Nimeiba kitu fulani (ikiwa fedha, nguo, 
chakula, 'n.k.) f 

Kadiri ya mara (mara moja, mara 
tano, mara kumi). 

Maana usiloungama halifutiki. Kadha- 
lika kwa kila namna ya dhambi. Ungama 
Jina lake, namna yake, na mara zake. 

Hivi wajua kama yote yamefutika na 
kusamehewa. 


70 Sakramenti ya Toba 


Basi kazi ya kwanza ni kujitafuta 
vema, hata uyafahamu makosa yako, kwa 
majina yake, namna yake, na kiasi cha 
mara zake. 


(4) JITAFUTE HIVI 


Piga magoti nyumbani, au Kanisani 
pasipo sala ya watu, useme na Bwana 
Kristo: 7 

Bwana Yesu, ulipenda kufa katika 
msalaba kwa ajili ya dhambi zangu. 


Bwana Yesu, unipe Roho yako Mtaka- 
tifu, anikumbushe dhambi zangu nilizozi- 
tenda tangu kuungama kwangu mwezi 
nazi VAIBENANOWA (Taja mwezi). 


Bwana Yesu, unisaidie kuzikumbuka 
zote, kuzitubia vema, na kuziungama kwa 
kweli. 


Mawazo. 
Nimewaza mambo ya Kiburi? 
Chuki ?” 
Uchungu? 


Sakramenti ya Toba 


Hasira ? 
Uwivu? 
Tamaa za dunia? 
J Tamaa za mwili? 
Nimetamani fedha au nguo kuliko haki ? 


Maneno. 


Nimetukana? 
Nimesema matusi? 
Nimesema machafu ? 
Nimesema uwongo? 
Nimeshuhudia uwongo? 
Nimesingizia watu ? 


Matendo. 


Nimeiba? nimeiba nini 
Nimepiga watu ? 

Nimeingia mambo ya Shetani ? 
Nimeshirikiana na Walungu ? 
Nimetumia dawa za-Shetani ? 
Nimetumia Kago? 

Nimeingia ngoma za Shetani? 


Nimetazama ngoma za Shetani? 


7 


72 Sakramenti ya Toba 
Nimekubali kutiwa maji ya Kiislamu nipata 
dawa? 
Nimepiga bao? 
Nimevaa hirizi au kumvika mwenzangu nazo? 
Nimecheza ngoma mbaya? 
Nimetazama ngoma mbaya? ati 
Nimelewa? mara ngapi ? 
Nimetenda asharati? uzinzi? machafu? 
Nimekula kwa ulafi? 
Nimefanya udugu nao walioharimishwa ? 
Nimekuonea haya mbele ya watu? 
Nimeuficha ukristo wangu? 


Kutokufanya yanipasayo. 


Nimesahau kusali nyumbani? 
Nimepunguza sala zangu ? 
'Nimesali bila kufikiri ? 


Nimekuwa mvivu wa kusali Sala Fupi na 
Mwalimu? 


Nimekosa kusali na mwenzangu nyumbani ? 


Nimekosa kuihudhuria Missa Siku ya Bwana 
au Siku za Faradhi? mara ngapi? 


Nimekosa Kuungama ? tokea lini? 


Sakramenti ya Toba 73 


Nimelegea katika Ushirika wangu? 


Nimekosa kutoa Sadaka inipasavyo, ndiyo 
sehemu ya kumi? j 


Nimekosa kumwangalia au kumwombea mtoto 
niliyemdhaminia ? 


Nimekosa Kufunga Siku za Kufunga? mara 
ngapi? 

Nimekosa kujinyima nyama Siku ya Ijumaa? 
Ijumaa ngap; ? 


Kisha, sema mara mbili, tatu. 
Ee Bwana Yesu, mabaya haya yote 
nimeyatenda mimi, 
nimekutenda dhambi hizi zote, 
nimekuumiza kwa dhambi zangu; 
ninakuomba, unisamehe.” 


Sala ya Masikitiko. 
” Ee Mungu, Baba, Mwana, Roho Mta- 
katifu, 


ninasikitika, kwa kuwa nimekutenda 
.dhambi, 


74 Sakramenti ya Toba 


ninasikitika, kwa kuwa nimekuasi 
Wewe, Baba yangu, 

ninasikitika, kwa kuwa nimekuhuzu- 
nisha Wewe, Mwokozi wangu, 

ninasikitika, kwa kuwa nimekudharau 
Wewe, Roho wa utakaso. 

Bwana Yesu, ninasikitika, sana, 
ninasikitika, kwa kuwa nimekuumzia, 
ninasikitika, kwa kuwa niimedharau 

Damu'yako ya thamani. 

Ee Mungu, tokea sasa sitaki kutenda 

dhambi tena. 

Ee Mungu, ninaziacha dhambi zangu. 


Ee Mungu, nakupenda; unijalie niku- 
pendeze. 

Bwana Yesu, unisamehe. 

Bwana Yesu, unipe nguvu, nisikose tena. 

Bwana Yesu, unishike mkono, nisitende 
dhambi. 

Ee Roho Mtakatifu, unisaidie kuzi- 
ungama vema dhambi zangu zote, kwa 
utukufu wa Baba yangu wa mbinguni. 
Kwa Kristo Bwana wetu. Amin. 


— 


Sakramenti ya Toba 75 
Ufikapo Kanisani. 


Sema tena sala hizi ulizozisema baada ya 
kujitafutia, ukianza “Ee Bwana Yesu, 
mabaya haya yote.........” hata mwisho. 

Ni heri kuzisema mara mbili, tatu, au zaidi, ikiwa 
watu ni wengi, unakawia kupata mafasi ya 
kuungama. 

Za! hazitoshi sala hizi, yafaa kusoma Zabur?, 


kama 6, 32, 38; 51, 102, 130, 143. 
Ufikapo Penye Maungamo. 
(1) Isikilize baraka aitoayo Kasisi. 
(2) Sema: 


Naungama kwa Mwenyezi Mungu, kwa 
Watakatifu wote, na kwako, baba, ya 
kwamba nimekosa sana, kwa mawazo, na 
maneno, na matendo ; kwa kosa langu, kosa 
langu, kosa langu baya sana. Na tangu 
nilipoungama na kupata ghofira, (Taja 
muda gani uliopita tangu ungamo lako la 
mwisho. Ikiwa hukupata ghofira, umweleze 
Kasisi.) dhambi zangu ninazofahamu 


“76 Sakramenti ya Toba 


ndizo hizi :— 
(HAPO TAJA KILA DHAMBI 
JINA LAKE 
NAMNA YAKE 
MARA ZAKE 


Ukiisha, sema| D 

Kwa dhambi hizi, na nyinginezo nisi- 

zozifahamu, nasikitika sana ; nataka kuzi- 

acha; naomba ghofira kwa Mungu, na 
kwako, baba, nataka kitubio. 


(3) Umsikilize vema Kasisi wako. 
Pokea mashauri yake. 
Fuata maonyo yake. 
Timiza kitubio cho chote unacho- 
amriwa naye. 


(4) Kasisi akianza kusema maneno ya 
ghofira, uyapokee kwa unyenyekevu na 
shukrani; kadhalika na Baraka. 


Neno la ghojira hasa ni: 


Nakughofiri dhambi zako zote, kwa 
Jina la Baba, na Mwana, na Roho Mtaka- 
tifu. Amin. 


E 


Sakramenti ya Toba 77 
Ufikapo Mahali Pako Tena. 


(1) Kwanza ukitimize Kitubio ulicho- 
amriwa, ikiwezekana kukitimiza Kanisani. 
Kama hukitimizi, kwa uvivu na kwa 
ukaidi, ghofira yako haikufai. 


(2) Umtolee Mungu shukrani, useme 
sala hizi, hata mara mbili, tatu: , 


Ee Baba wa upendo, ninakushukuru, 

' umenifanyia huruma nyingi ; umenipa, 
mwana wako, ukombozi wa dhambi 
zangu ; umenijalia ghofira leo hivi. 

Ee Baba wa upendo, "ninakushukuru. 


Ee Roho Mtakatifu, ninakushukuru, 
umenitakasa tokea ubatizo wangu :; 
umenisamehe yote niliyokukosa ; 
umenitakasa tena kwa Shofira hii ya leo. 

Ee Roho Mtakatifu, ninakushukuru. 


Ee Bwana Yesu, ninakushukuru kwa 
pendo lako na kwa kuzaliwa kwako. 
Ninakushukuru kwa 
kwa mateso yako. 


huruma zako na 


78 Sakramenti ya Toba 


Ninakushukuru kwa kufa kwako na kwa 
Damu yako ya thamani. 

Ee Bwana Yesu. ninakushukuru kwa 
kunipa ghofira leo. 

Ninakushukuru kwa kunisamehe dhambi 
zangu. 

Ninakushukuru kwa kuwa nimepata- 

. nishwa na Mungu, na watu wote wa 
Kanisa. 

Ee Bwana Yesu, usiniache nitengane 
nawe; 
usiniache nianguke tena ; 
usiniache nishindwe na Shetani. 

Ee Bwana Yesu, unijalie nikupende; 
unijalie nikusikilize ; 
unijalie nikae karibu yako. 

Ee Bwana Yesu, Damu yako inilinde 
na majaribu ; 
Damu yako iniepushe na dhambi ; 
Damu yako inisafishe moyo wangu. 

Utukufu. 


Baba yetu. 
Salamu, Mariamu. 


4 


WA 


Sala Fupi za Moyoni 79 
Ukipenda kuongeza sala, chagua katika 
hizi: 
Roho ya Kristo initakase. (wA. 66). 
Mwenyezi Mungu ahimidiwe. (wk. 67). 
Zaburi zifaazo ndizo hizi: 
23, 25, 26, 27, 32, 33, 34. 


Sala Fupi za Moyoni. 


Hizi zatufaa tuzijue kuzisema kimoyo- 
moyo, kila sala kwa wakati wake. 
(72) Wakati wa kujaribiwa, hata majaribu yapite. 
Bwana Yesu, unishike mkono, nisitende 
dhambi. : 
Bwana Mungu, umo ndani yangu, 
uniokoe. 
Mungu, unanipenda, niokoe na dhambi 
hii. | ' 
(2) Majaribu yakiisha pita. 
Mungu, ninakushukuru. 
Bwana Yesu, ninakushukuru. 


80 Sala Fupi za Moyoni 


(3) Kabla ya kazi na mwisho wake. 
Baba, uibariki kazi yangu na kuikubali. 


(2) Ukiisha ona kuwa umekosa. 
Mungu, Baba, unisamehe. 
Bwana Yesu, unisamehe. 


(5) Ukiwa unakwenda kwa fulani, aw fulani 
anakuja kwako. 
Ee Baba, utubariki mimi na fulani, 
tukupendeze kwa vyote. 
(0) Wakati wo wote, nyumbani, shambani, njiani, 
Mungu wangu, nakupenda. 
Mungu, unanipenda, nimejiweka kwako. 
Bwana Yesu, unifunge kwako. 
Upendo, najiweka kwako; 
Tokea sasa, mimi wako. 


Wakati wo wote, mahali po pote, yafaa kusema, 
Baba yetu. 
Salamu, Mariamu. 

Roho ya Kristo initakase. (wk. 66). 


Mwenyezi Mungu ahimidiwe. (uk. 67). 


Kukibariki Chakula. 
Kabla ya kula. 


YN Unibariki, Mungu wangu, ukibariki 
na chakula changu, nipate nguvu kukutu- 
mikia vema. Amin. 


Baada ya kula. 


> Ninakushukuru, Mungu wangu kwa 
chakula hiki, na kwa baraka zako zote. 


Amin. 


Ibada ya Baraka ya Sakramenti 
Mbarikiwa. : 


Watu wakionapo Kijumba cha Sakramenti kimefu- 
nguliwa, na waimbe, 


Dhabihu ya wokovu wetu, 
Umetufungulia mbingu; 

Adui watusonga sana, 
Kwa nguvu utusaidie. 


Ee Mungu mmoja, Nafsi tatu, 
Twakutukuza sikuzote: 

Utupe raha ya milele 
Katika nchi yetu juu. Amin. 


Wimbo huu ukimalizika, Kasisi aagize Litania au 
Wimbo mwingine ulioruhusiwa kwa Ibada hii, au 
Te Deum (wk. 90), au zisemwe sala zifaazo. 


Kisha watu waimbe. 
Siri hii iliyo kubwa 
'Tuisujudie vema, 
Ya zamani yamepita, 
Mambo ya Torati ile; 
Na yasiyoonekana 
Tunaona kwa imani. 


Ibada ya Baraka 83 


Utukufu na fahari 

Ina Mungu juu ya yote, 
Baba, Mwana, naye Roho, 

Nafsi tatu, Mungu mmoja ; 
Atukuzwe, asifiwe, 

Leo, kesho, na milele. Amin. 


Kisha Kantor aimbe, 


V. Uliwapa chakula cha mbinguni. (Haleluya.) 
P. Ndicho kilicho kitamu. (Haleluya) ; 
(Halleluya is::mbwe ila Wakati wa Pasaka na 
Sikukuu ya Mwili Mt. 
Kasisi asimame, akaimbe, 
Tuombe. 

Ee Mungu, umetuachia ukumbusho wa Mateso 
yako, katika Sakramenti iliyo ya ajabu: Utujalie, 
“tunakusihi, tuziheshimu siri takatifu za Mwili na 
Damu yako; ili tuyaone daima ndani yetu mazao 
ya ukombozi wako. Uishiye na kumiliki pamoja na 
Mungu Baba, katika umoja wa Roho Mtakatifu, 
Mungu, daima milele na milele. Amin, 

Ndipo hutolewa Baraka. 

Mara Kasisi ameondolewa veli ya mabegani, watu 
waseme baada yake fungu kwa fungu, 
Mwenyezi Mungu ahimidiwe. 

Jina lake takatifu lihimidiwe. 


Yesu Kristo, Mungu kweli na Mwanadamu kweli, 
ahimidiwe. a 


84 Ibada ya Baraka 


Jina takatifu la Yesu lihimidiwe. 

Moyo wake mtakatifu uhimidiwe. 

Yesu Kristo, aliomo katika Sakramenti Takatifu, 
ahimidiwe. 

Roho Mtakatifu, Mfariji, ahimidiwe. 

Mama wa Mungu, Mariamu Mtakatifu, asifiwe. 

Jina la Mariamu, Bikira na Mama, lisifiwe. 


Ahimidiwe Mungu kwa ajili ya Malaika zake na 
Watakatifu wake. Amin. 


Kisha Sakramenti ifunikwe tena, huko nyuma watu 
WAIMBE, 


Ant. Tuiabudu Sakramenti Vakatifu : milele na 

milele. 
Zab. nig 

1. Msifuni Bwana, enyi mataifa yote : mhimidini, 
enyi watu wote. 

2. Maana fadhili zake kwetu sisi ni kuu: na uami- 
nifu wa Bwana ni wa milele. 

Utukufu una Baba wa Mwana: na Roho Mtaka- 
tifu. 

Ulivyokuwa mwanzo: ulivyo sasa, utakavyokuwa 
milele. Amin. 

Ant, 'Vuiabudu Sakramenti Takatifu: milele na 
milele, 


Jinsi ya Kusali mbele za Bwana Yesu 
Katika Sakramenti Mb. 


Piga magoti mbele ya Kijumba cha 
Sakramenti MO. 


4 Kwa Jina la Baba na Mwana na Roho Mtaka- 
tifu. Amin, 


Baba yetu. 
Salamu, Mariamu. 
Sema kwa taratibu sana, moyoni, 


Mungu wangu, wanipenda; ninakushukuru. 


Mungu wangu, umefanyika Mwanadamu; nina: 
kusifu, 


Mungu wangu, ulikufa kwa ajili yangu; nina- 
kutukuza. 


Mungu wangu, umo katika Sakramenti hii; nina- 


kuabudu. 
Yesu, Mungu wangu, ninakushukuru. 
Yesu, Mungu wangu, ninakusifu. 
Yesu, Mungu wangu, ninakuabudu. 
Utatu Mtukufu, Mungu wangu, ninakutukuza. 
Utatu Mtukufu, Mungu wangu, ninakuhimidi. 
Utatu Mtukufu, Mungu wangu, ninakusifu, 
Utatu Mtukufu, Mungu wangu, ninakushukuru. 


86. Kusali mbele za Bwana Yesu 


Mungu Baba, Upendo, Yesu ni wako; nami ni 
wako ndani yake. 

Mungu Baba, Upendo, Yesu ni sadaka kwako; 
nami ninajitoa sadaka kwako ndani yake. 

Mungu Baba, Upendo, Yesu ndiye akupendezaye ; 
unijalie nikupendeze ndani yake. 

Yesu, Mwokozi, nimekutenda dhambi. 

Yesu, 'Mwokozi, unisamehe. 

Yesu, Mwokozi, unisafishe roho. 

Bwana Yesu, unishike mkono, nisizidi kutenda 
dhambi. 

Bwana Yesu, naomba Kanisa lako lizidi kuonge- 
zeka. 

Bwana Yesu, naomba wote wakugeukie. 


Bwana Yesu, naomba wasikiaji wako wakuangukie. 


Bwana Yesu, naomba wanafunzi wako watiliwe 
NUTrU, 

Bwana Yesu, naomba wakristo wote watakaswe. 

Bwana Yesu, naomba Askofu wangu abarikiwe 
nawe. 

Bwana Yesu, naomba makasisi wote wapewe 
baraka yako. 

Bwana Yesu, naomba waalimu wa dini wasaidiwe 
nawe. u 

Bwana Yesu, naomba kila kazi ya Kanisa mtaani 
mwetu ifanikishwe nawe. 


Kusali mbele za Bwana Yesu 87 
Bwana Yesu, naomba wagonjwa waponywe na 
kufarijiki. j 
Bwanz Yesu, naomba waliofariki katika imani 
wazidi kistarehe kwako. 
Bwana Yesu, naomba unifunulie yanipasayo 


'katika dni yako, 


nikione Bwana wa wote na Mwokozi wao, 
-nipndane na ndugu zangu, watoto wako, 
nimsamehe adui zangu, 
nimhudumie jirani zangu, 
nivipende ndugu zangu kama nafsi yangu. 
Bwan WYesu, haya yote niyaombayo ndiyo 
uyapenayo Wewe. Basi na yawepo, Bwana. 
Uylete kwa uweza wako. 
/ Yde yawezekana kwako, Bwana, 


3wara Yesu, ninaomba kwako haja zangu hizi; 
fumba yangu, na wote waliomo humo, uwaba- 
Tiki sana; - 

mwenzangu nipendane naye na kumbeshimu ; 
watoto wangu niwalee kwa adabu za Kikristo; 
wazee wangu niwaheshimu na kuwasaidia ; 
jamaa zangu zote wakugeukie, na kutakaswa ; 
mashamba yetu yasitawi. 


vana Yesu, ninajitoa kwako kuwa sadaka, nina- 
jiweka kwako tokea sasa. 


u 
k 


88 Kusali mbele za Bwana Yesu 


Bwana Yesu, unijalie kuwaza yaliyo maziri, safi, 
Unijalie kusema yaliyo safi na ya amani tu. 
Unijalie nisitende mabaya yo yote. 

Bwana Yesu, mimi si kitu, 
wala sina kitu, 
wala sitaki kitu, ila Wewe. 


Bwana Yesu, ninakushukuru. 

Bwana Yesu, nakwenda zangu kwenye majaribu; 
ukae ndani yangu, | 
usiniache nitengane nawe, 
unishike mkono, nisitende dhambi. 

Baba yetu. 

Roho ya Kristo initakase. 

Mwenyezi Mungu ahimidiwe. 


Kama una nafasi bado, sema wimbo 1872. 


MY Roho zao waaminifu kwa rehema ya Mwuagu 
wastarehe katika amani. Amin. 


Siku zenye Missa ya faradhi kwa wote. 


1. Kila Siku ya Bwana mwaka mzima. 
2, Sikukuu ya Kuzaliwa Bwana (Des. 25). 
3. Ufunuo wa Bwana (Zan. 6). 

4. Kupaa kwa Bwana. 


5. Mwili Mtukufu wa Bwana, (Zakini ni halali 
kuiadhimisha Sikukuu nii Siku ya Bwana 
ifuatayo). 

6. Kustarehe kwa Mariamu Bikira Mbarikiwa 
(Agosti 15). ; 

7. Sikukuu ya Watakatifu wote (Now. 7), 


SIKU HIZO KILA MKRISTO AIHUDHURIE 
MIsSsA. 


Te Deum. 


1. Wewe, Mungu, twakusifu: Wewe, Baba, twa- 
kukiri, 


2. Wewe Baba wa milele: ulimwengu wote unaku- 
abudu. 


3. Wewe Malaika zote: nazo Mbingu na Nguvu zote. 


4. Nao Makerubi na Maserafi : wakuimbia hawa- 
komi. 


5. Mtakatifu, Mtakatifu, Mtakatifu : Bwana Mungu 
wa majeshi, 


6. Mbingu na nchi zimejaa : enzi ya utukufu wako. 


7. Wakusifu Wewe: jamii tukufu ya Mitume, 
Wakusifu Wewe: shirika lenye sifa la Manabii. 


Wakusifu Wewe: jeshi la Mashahidi waliovaa 
mavazi meupe. 


10. Kanisa takatifu katika nchi zote: lakukiri Wewe. 
11. Baba mwenye enzi: isiyo na kiasi. 

12. Mwana wako pekee: wa kweli, wa kuabudiwa. 
13. Na Mfariji: Roho Mtakatifu. 


14. Wewe Kristo: ndiwe Mfalme wa Utukufu. 
15, Wewe Mwana wa milele; wa Baba. 


Te Deum 91 


16. Wewe ulipotaka kujifanya mtu, ili umwokoe 
mwanadamu: hukuchukizwa na tumbo lake 
Bikira. 

17. Wewe ulipoushinda uchungu wa mauti: uliwa- 
fungulia waaminio Ufalme wa Mbinguni. 

18. Wewe unakaa. mkono wa kuume wa Mungu: 
katika utukufu wake Baba. 

19. Tunasadiki utakuja : kuwa Mwamuzi, 

(Piga magoti). 

20. Kwa hiyo twakuomba, uwasaidie watumwa wako: 

uliowakomboa kwa damu yako ya thamani. 
(Simama). 

21. Uwajalie pamoja na Watakatifu wako; utukufu 

wa milele. 


22. Uwaokoe watu wako, Bwana: uubariki urithi 
wako. 


23. Uwatawale : uwainue hata makao ya milele, 
24. Sisi kila siku : twakutukuza. ; 

25. Vwalisifu Jina lako: zamani hizi na za milele, 
26. Ukubali, Bwana, kutulinda :leo tusitende dhambi 
27. Uturehemu, Bwana: uturehemu sisi. 


28. Utuonee huruma, Bwana: kwa kuwa twaku- 
tumaini Wewe. 


29. Nimekutumaini Wewe, Bwana : nisipotee milele. 


NYARAKA NA INJILI ZA SIKU ZA BWANA 
NA SIKU NYINGINEZO. 


Siku Waraka 


1 Majilio. Warumi 13: 11-14 
II Majilio Warumi 15: 4-13 
III Majilio Wafilipi 4:4-7 
IV Majilio 1 Wakor. 4: 1-5 
Mkesha wa Kuzaliwa Bwana 
Warumi 1: 1-6 


Kuzaliwa Bwana 


Missa ya | Tito 2: 11-15 

Missa ya II Tito 3: 4-7 

Missa ya III Waebr. 1: 1-12 
'Stefano Sh. Mate. 7: 55-60 
Yohana Mtu. 1 Yoh. 1: 1-10 
Wasio Hatia Ufunuo 14: 1-5 


'S.B. katika Okt. ya Kuzaliwa 
Wagalatia 4: 1-7 


Injili 
Luka 21: 25-33 
Matt. 11: 2-10 


Yoh. 1: 19-28 
Luka 3: 1-6 


Matt, 1: 18-21 


Luka 2: 1-14 
Luka 2: 15-20 
Yoh. 1: 1-14 
Matt. 23: 34.39 
Yoh. 21: 19.24 
Matt. 2: 13-18 


Luka 2: 33-40 


Nyaraka na Tnjili 93 


Siku Waraka 
Kutahiriwa Bwana 
Tito 2: 11-15 


Mkesha wa Ufunuo 
Wagal. 4: 1-7 


Ufunuo wa Bwana 


Isaya 60: 1-6 
I Ufunuo. Warumi 12: 1.5 


5. 8 ya Ufunuo 
Isaya 60: 1-6 


lI Ufunuo Warumi 12: 6-16 
III Ufunuo Warumi 12: 16-21 
IV Ufunuo Warumi 13: 8-10 
V Ufunuo Wakol. 3: 12-17 

VI Ufunuo | Wathes. 1: 2-10 


Septuajesima 


Injili 


Luka 2 21 


Matt. 2: 19-23 


Matt. 2: 1-12 
Luka 2: 42-52 


Yoh. 1: 29-34 
Yoh. 2: 1-11 
Matt. 8: 1-13 


" Matt. 8: 23.27 


Matt. 13: 24-30 
Matt. 13: 31-35 


I Wakor. 9: 24-10:5 Matt. 20: 1-16 


Seksajesima 


II Wakor. 11:19-12:9 Luka 8: 4-15 


Kwinkwajesima 


I Wakor. 13: 1-13 


Luka 18: 31-43 


94 - Nyaraka na Tajili 
Siku , Waraka Injili 
J. 5 ya Majivu 
Yoel 2: 12-19 Matt. 6: 16-21 
I Kwaresima 
II Wakor. 6: 1-10 Matt. 4: 1-11 
II Kwaresima 
I Waihes. 4: 1-7 Matt. 17: 1-9 


III Kwaresima 


Waefeso 5 : 1-9 


IV Kwaresima 


Wagal. 4: 22-31 


'S.B. ya Mateso 
Waebr. 9: 11-15 


S.B. ya Mitende 
Wafil. 2: 5-11 


J.3 Katika Juma Takatifu 
; Isaya 50: 5-10 


J. 4 Katika Juma Takatifu 


Luka 11: 14-28 

Yoh. 6: 1-15 

Yoh. 8: 46-59 
Matt. 26: 1-27:66 


Yoh. 12: 1-9 


Yere. 11: 18-20 Marko 14: 1-15:46 


.J. 5 Katika Juma Takatifu 
11) Isaya 62: 11-63:7 
(2) Isaya 53: 1-12 


Luka 22: 1-23: 53 


zi 


AA ———————. 


mm Taz z zaa 


Nyaraka na Tnjili 95 


Siku Waraka 


Alh. ya Amri 
I Wakor. 11: 20-32 


Ijumaa Kuu 


Waebr. 10: 1-25 


Mkesha wa Pasaka 
Wakol. 3: 1-4 


Pasaka 
I Wakor. 5: 7-8 


J. 3 ya Pasaka 
Mate 10: 34-43 


J. 4 ya Pasaka 
Mate. 13: 26-32 


.5 ya Pasaka 
KA AA 


Alh. ya Pasaka 
Mate. 8: 26-40 


Ij. ya Pasaka 
I Petro 3: 18-22 


Na 
EU WA YA 


Injili 


Yoh. 13 1-15 


Yoh. 18: 1-19: 42 


Matt. 28: 1-7 


Marko 16: 1-7 


Luka 24: 13-35 


Luka 24: 36-47 


Yoh. 21: 1.14 


Yoh. 20: 11-18 


Matt. 28: 16-20 


Yoh. 20: 1.9 


96 Nyaraka na Injili 
Siku Waraka Injili 


I Pasaka 1 Yoh. 5:4-10 Yoh. 20: 19-31 
II Pasaka 1 Petro 2: 21-25 Yoh. 10: 11-16 
III Pasaka | Petro 2: 11-19 Yoh. 16: 16-22 
IV Pasaka Yakobo 1:17-21 Yoh. 16: 5-14 

V Pasaka Yakobo 1:22-27 Yoh. 16: 23-30 


Mkesha wa Kupaa 
Waef. 4:7-13. Yoh. 17: 1-11 


Kupaa Matendo 1: 1-11 Marko 16: 14-20 
S.B. katika Oktavo ya Kupaa 


I Petro4:7-11 Yoh. 15: 26-16:4 


Mkesha wa Pentekote 
Mate. 19: 1-8 Yoh. 14: 15-21 


Pentekote Matendo 2: 1-11 Yoh. 14: 23-31 


J. 3 ya Pentekote 
Mate. 10:42-48 Yoh. 3: 16-21 


li 4 ya Pentekote 
Mate. 8: 14.17 Yoh. 10: 1-10 


Nyaraka na Tnjili Wa 
Siku Waraka Injili 

J. 5 ya Pentekote 

Mate. 5: 12-16 Yoh. 6:44-51 
Alh. ya Pentekote . 

Mate. 8: 5-8 Luka 9: 1-6 
Ij. ya Pentekote 

Yoel 2: 23-27 Luka.5: 17-26 
J. 1 ya Pentekote 

Warumi 5: 1-5 Luka 4: 38-44 


Utatu Mtukufu 
Warumi 11:33-36 Matt. 28: 18-20 


Mwili Mtukufu 

I Wakor. 11:23-29 Yoh. 6: 55-58 
S.B. katika Oktavo ya Mwili Mtukufu, (II Pente). 

Yoh. 3: 13-18 Luka 14: 16-24 

Moyo Mtakatifu | 

Isaya 12: 1-6 Yoh. 19: 31.35 
III Pentekote 

I Petro 5: 6-11 Luka 15; 1-10 
IV Pentekote 

Warumi8:18-233. Luka 5: 1-11 
V Pentekote 

I Petro 3: 8-15 Matt. 5: 20-24 


98 Nyaraka na Tajili 


Siku Waraka 
VI Pentekote 
Warumi 6: 3-11 


VII Pentekote 
Warumi 6: 19-23 


VIII Pentekote 
Warumi 8: 12-17 


IK Pentekote 
I Wakor. 10: 6-13 


KY Pentekote 
I Wakor. 12: 2-11 


KI Pentekote 

I Wakor. 15: 1-10 
NII Pentekote 

II Wakor. 3: 4-10 


VKIII Pentekote 
Wagal. 3: 16-22 


KIV Pentekote 

Wagal. 5: 16-24 
KV Pentekote 

Wagal. 5: 25-6: 10 
KVI Pentekote 

Waef. 3: 13-21 


KVII Pentekote 
Waef. 4: 1-6 


Injili 
Marko 8: 1-9 
Matt. 7: 15-21 
Luka 16: 1-9 
Luka 19: 41-47 
Luka 18: 9-14 
Marko 7: 31-37 
Luka 10: 23-37 
Luka 17: 11-19 
Matt. 6: 24-33 
Luka 7: 11-16 
Luka 14: 1-11 
Matt. 22: 35-46 


Nyaraka na Tnjili 
Siku Waraka 


KVIII Pentekote 
I Wakor. 1; 4-8 Matt. 


KIK Pentekote 


Waef. 4: 23-28 Matt. 


KK Pentekote 
Waef. 5: 15-21 Yoh. 


KAI Pentekote 


Waef. 6: 10-17 Matt. 


KATI Pentekote 


Wafil. 1:3-11 Matt. 


KAINI Pentekote 


Wafil. 3:17-4:3.. Matt. 


KKIV Pentekote 
Wakol. 1: 9-14 Matt. 


Andrea Mtu. (Nov. 30) 
Warumi 10: 10-18 TA 


99 
Injili 

9: 1.8 

22: 2.14 
4; 46-53 
18: 21.35 
22: 15-21 
9: 18-26 
24: 15-35 


4: 18-22 


Kuchukuliwa mimba Mariamu B. Mb. (Des. 8) 


Isaya 7: 10-15 Luka 1: 26-28 
Tomaso Mtume, (Des. 21) 

Waef. 2: 19.22 Yoh. 20: 24-29 
Kuongoka Paolo Mtu. ( yA 25) 

Mate. 9: 1-1 Mbi 19: 27-29 


100 Nyaraka na Injili 
Siku Waraka Injili 


Kutakaswa Mariamu, B. Mb. (Feb. 2) 

Malaki 3: 1-4 Luka 2: 22-32 
Mattiya Mtu. (Feb. 24, au 25) 

Mate. 1: 15-26 
Kuhubiriwa Mariamu Mb. (Mar. 

Isaya 7: 10-15 
Marko Mtunga Injili (Apr. 25) 

Ezekieli 1: 10-14 Luka 10: 1-9 
Yusuf Mt. (7. 5 ifuatayo S.B. 11 Pasaka) 

Mwanzo 49: 22-26 Luka 3: 21-23 
Filipo na Yakobo, Mitume (Mei 1.) 

Hekima 5: 1-5 Yoh. 14: 1-13 
Barnaba Mtume (Juni 11.) 

Mate. 11: 21-26 na 13: 1-3 Matt. 10; 16-22 

Kuzaliwa Yohana Mbatizaji (Juni 24.) 

Isaya 49: 1-7 Luka . 57-68 
Petro na Paolo Mit. (Juni 29.) 

Mate. 12: 1-11 Matt. 16: 13-19 
Damu iliyo ya thamani ya Bwana (Julai 1) 

Waebr. 9: 11-15. Yoh. 19: 30-35 
Kusalimiwa Elizabeti na Mariamu Mb. (Julai 2.) 

Isaya 7: 10-15 Luka 1: 39-47 
Yakobo Mtu. (Julai 25.) 

I Wakor 4: 9.15 


Matt. 11: 25-30 
25) 
Tuba 1: 26-38 


Matt. 20: 20-23 


mu 


Nyaraka na Injili 101 
Siku Waraka. Injili 
Kung'aa kwa Bwana (Agosti 6.) 
II Petro 1: 16-19 Matt. 17: 1-9 
Jina Takatifu, Yesu (Agosti 7.) 
Mate. 4: 8:21 Luka 2: 21 


Kustarehe Mariamu Mb. (Agosti 15) 
Yoshua bin Sirak 24: 11- 20. Luka 10: 38-42 
Bartolomayo Mtu. Agosti 24.) 
I Wakor. 12:27-30 Luka 6: 12-19 
Kuzaliwa Mariamu Mb. (Sept. 
Isaya 7: 10-15 
Msalaba Mtakatifu (Sept. 14.) 
Wafilipi 2: 5-11 
Mattayo Mtume (Sept. 21) 
Ezekieli 1: 10-14 
Mikael na Malaika zote KA 29 
Ufunuo 1: 
Luka Mtunga Injili (Okt. wA 
II Wakor. 8: 16-24 Luka 10: 1-9 
Simon na Yuda Mitume (Okt. 28.) 
Waefeso 4:7-13 Yoh. 15: 17-25 
Watakatifu wote (Nov. 1.) 
Ufunuo 7: 2-12 


Ma 1: 26-28 
Yoh. 12: 31-46 
Matt. 9: 9-13 
ajii 18: 1-10 


Matt. 5: 1-12 


